ANG TIPAN NI 


REUBEN 


Si Reuben, ang panganay na anak nina Jacob at Leah. 

Ang taong may karanasan ay nagpapayo laban sa pakikiapid 
at itinuturo ang mga paraan kung saan ang mga tao ay 
madaling mahulog sa pagkakamali. 


pag Fi AG OU L Bay ii bA 


KABANATA 1 


1 Ang kopya ng tipan ni Reuben, sa makatuwid baga'y ang 
mga utos na ibinigay niya sa kaniyang mga anak bago siya 
namatay sa isang daan at dalawampu't limang taon ng 
kaniyang buhay. 

2 Dalawang taon pagkamatay ni Joseph na kaniyang kapatid, 
nang magkasakit si Reuben, ang kaniyang mga anak at mga 
anak ng kaniyang mga anak ay nagtipon upang dalawin siya. 

3 At sinabi niya sa kanila: Aking mga anak, narito, ako ay 
namamatay, at yumaon sa daan ng aking mga ama. 

4 At nang makita roon si Judah, at si Gad, at si Asher, na 
kanyang mga kapatid, sinabi niya sa kanila: Ibangon niyo ako 
upang aking masabi sa aking mga kapatid at sa aking mga 
anak kung anong mga bagay ang aking itinago sa aking puso, 
sapagkat masdan, ngayon, ako ay papanaw. 

5 At siya ay bumangon at hinagkan sila, at sinabi sa kanila: 
Pakinggan, aking mga kapatid, at gawin ninyong mga anak ko, 
pakinggan ninyo si Reuben na inyong ama, sa mga kautusang 
ibinibigay ko sa inyo. 

6 At narito, ako'y tumatawag na saksi laban sa inyo sa araw na 
ito, ang Dios ng langit, na kayo'y huwag lumakad sa mga 
kasalanan ng kabataan at pakikiapid, kung saan ako naibuhos, 
at nilapastangan ang higaan ng aking amang si Jacob. 

7 At sinasabi ko sa inyo na sinaktan niya ako ng matinding 
salot sa aking mga balakang sa loob ng pitong buwan, at kung 
hindi ako pinanalangin sa Panginoon ng aking amang si Jacob, 
winasak sana ako ng Panginoon. 

8 Sapagka't ako'y tatlumpung taong gulang nang ako'y 
gumawa ng masama sa harap ng Panginoon, at sa loob ng 
pitong buwan ay nagkasakit ako patungo sa kamatayan. 

9 At pagkatapos nito ay nagsisi ako nang may takdang layunin 
ng aking kaluluwa sa loob ng pitong taon sa harapan ng 
Panginoon. 

10 At hindi ako uminom ng alak at matapang na inumin, at 
hindi pumasok ang laman sa aking bibig, at hindi ako kumain 
ng masarap na pagkain, nguni't ako'y nagluksa sa aking 
kasalanan, sapagka't ito'y matindi, na hindi nangyari sa Israel. 
11 At ngayon, pakinggan niyo ako, mga anak ko, kung anong 
mga bagay ang nakita ko hinggil sa pitong espiritu ng 
panlilinlang, nang ako ay magsisi. 

12 Kaya't pitong espiritu ang itinalaga laban sa tao, at sila ang 
mga pinuno sa mga gawain ng kabataan. 

13 At pito pang espiritu ang ibinigay sa kanya sa kanyang 
paglikha, upang sa pamamagitan nila ay magawa ang bawat 
gawain ng tao. 

14 Ang una ay ang espiritu ng buhay, kung saan nilikha ang 
konstitusyon ng tao. 

15 Ang pangalawa ay ang pandama ng paningin, kung saan 
nanggagaling ang pagnanasa. 

16 Ang ikatlo ay ang pandama ng pandinig, na siyang 
pinagmumulan ng pagtuturo. 

17 Ang ikaapat ay ang pang-amoy, kung saan ang panlasa ay 
binibigyan ng hangin at hininga. 

18 Ang ikalima ay ang kapangyarihan ng pananalita, na 
pinagmumulan ng kaalaman. 

19 Ang ikaanim ay ang panlasa, na nagmumula sa pagkain ng 
mga karne at inumin, at sa pamamagitan nito ay nabubuo ang 
lakas, sapagka't nasa pagkain ang pundasyon ng lakas. 

20 Ang ikapito ay ang kapangyarihan ng paglikha at 
pakikipagtalik, na sa pamamagitan ng pag-ibig sa kasiyahan 
ay pumapasok ang mga kasalanan. 

21 Kaya nga ito ang huli sa order ng paglikha, at ang una sa 
kabataan, sapagkat ito ay puno ng kamangmangan, at inaakay 
ang kabataan tulad ng isang bulag sa isang hukay, at bilang 
isang hayop sa isang bangin. 


22 Bukod sa lahat ng ito ay mayroong ikawalong espiritu ng 
pagtulog, na siyang nagdadala ng kawalan ng ulirat ng 
kalikasan at ng kamatayan. 

23 Sa mga espiritung ito ay pinaghalo ang mga espiritu ng 
kamalian. 

24 Una, ang espiritu ng pakikiapid ay nakaupo sa kalikasan at 
sa mga pandama, 

25 Ang pangalawa, ang espiritu ng kawalang-kakontentohan 
sa tiyan, 

26 Ang ikatlo, ang diwa ng pakikipaglaban, sa atay at apdo. 

27 Ang ikaapat ay ang diwa ng pagiging mapanghusga at 
kalokohan, upang sa pamamagitan ng mataas na atensyon ay 
maging makatarungan ang isa sa pagpapakita. 

28 Ang ikalima ay ang espiritu ng pagmamataas, upang ang 
isa ay maging mayabang at arogante. 

29 Ang ikaanim ay ang espiritu ng pagsisinungaling, sa 
kapahamakan at paninibugho upang magsagawa ng mga 
panlilinlang, at pagtatago mula sa mga kamag-anak at mga 
kaibigan. 

30 Ang ikapito ay ang espiritu ng kawalang-katarungan, na 
kung saan ay mga pagnanakaw at mga gawa ng kahalayan, 
upang ang isang tao ay matupad ang nais ng kanyang puso5 
sapagkat ang kawalan ng katarungan ay gumagawang kasama 
ng ibang mga espiritu sa pamamagitan ng pagkuha ng mga 
kaloob. 

31 At kasama ng lahat ng ito ang diwa ng pagtulog ay 
kaakibat ng kamalian at pantasya. 

32 At sa gayon ang bawat kabataang lalaki ay mapapahamak, 
na nagpapadilim ng kanyang isipan mula sa katotohanan, at 
hindi nauunawaan ang batas ng Diyos, ni sinusunod ang mga 
payo ng kanyang mga ama, gaya ng nangyari rin sa akin 
noong aking kabataan. 

33 At ngayon, mga anak ko, ibigin ninyo ang katotohanan, at 
lingatan kayo nito: dinggin ninyo ang mga salita ni Ruben na 
inyong ama. 

34 Huwag pansinin ang mukha ng babae, 

35 Ni makisama sa asawa ng ibang lalaki, 

36 Ni makialam sa mga gawain ng babae. 

37 Sapagka't kung hindi ko nakita si Bilha na naliligo sa isang 
takip na dako, hindi ako nahulog sa malaking kasamaang ito. 
38 Sapagka't ang aking pag-iisip na naiisip ang kahubaran ng 
babae, ay hindi ako pinahintulutang matulog hanggang sa 
aking nagawa ang kasuklam-suklam na bagay. 

39 Sapagka't samantalang si Jacob na ating ama ay pumaroon 
kay Isaac na kaniyang ama, nang tayo'y nasa Eder, malapit sa 
Ephrata sa Bethlehem, si Bilha ay nalasing at natutulog na 
walang saplot sa kaniyang silid. 

40 Kaya't pagpasok ko at nakita ko ang kanyang kahubaran, 
ginawa ko ang karumaldumal na hindi niya namamalayan, at 
iniwan siyang natutulog ako ay umalis. 

41 At kaagad na ipinahayag ng isang anghel ng Diyos sa 
aking ama ang tungkol sa aking kasamaan, at siya ay 
dumating at nagdalamhati sa akin, at hindi na siya hinawakan 


pa. 


KABANATA 2 


] Huwag pansinin, samakatwid, mga anak ko, ang 
kagandahan ng kababaihan, ni itutok ang inyong isip sa 
kanilang mga gawain, ngunit lumakad sa katapatan ng puso sa 
pagkatakot sa Panginoon, at ubusin ang paggawa sa 
mabubuting gawa, at sa pag-aaral at sa inyong mga kawan, 
hanggang sa bigyan kayo ng Panginoon ng asawa, na 
Kanyang ibig, upang huwag kayong magdusa gaya ko. 


2 Sapagkat hanggang sa kamatayan ng aking ama ay wala 
akong katapangan na tumingin sa kanyang mukha, o makipag- 
usap sa sinuman sa aking mga kapatid, dahil sa panunuya. 

3 Hanggang ngayon ay pinahihirapan ako ng aking budhi 
dahil sa aking kasamaan. 

4 At gayon pa man ay labis akong inaliw ng aking ama, at 
nanalangin para sa akin sa Panginoon, na ang galit ng 
Panginoon ay mawala sa akin, maging gaya ng ipinakita ng 
Panginoon. 

5 At mula noon hanggang ngayon ay nag-iingat ako at hindi 
nagkasala. 

6 Kaya nga, aking mga anak, sinasabi ko sa inyo, sundin 
ninyo ang lahat ng bagay anuman ang ipag-uutos ko sa inyo, 
at hindi kayo magkakasala. 

7 Sapagka't ang isang hukay sa kaluluwa ay ang kasalanan ng 
pakikiapid, na inihihiwalay ito sa Diyos, at inilalapit ito sa 
mga diyus-diyosan, sapagkat dinadaya nito ang pag-iisip at 
pang-unawa, at dinadala ang mga kabataang lalaki sa Hades 
bago ang kanilang panahon. 

8 Sapagka't marami ang nawasak ng pakikiapid, sapagka't, 
bagaman ang isang tao ay matanda o marangal, o mayaman o 
dukha, siya'y naghahatid ng kadustaan sa kaniyang sarili 
kasama ng mga anak ng mga tao at ng kakutyaan kay Beliar. 

9 Sapagka't narinig ninyo ang tungkol kay Joseph kung 
paanong iningatan niya ang kaniyang sarili laban sa isang 
babae, at nilinis ang kaniyang mga pagiisip sa lahat ng 
pakikiapid, at nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Dios at 
ng mga tao. 

10 Sapagka't ang babaing Egipto ay gumawa ng maraming 
bagay sa kaniya, at nagpatawag ng mga mahiko, at naghandog 
sa kaniya ng mga gayuma, ngunit ang layunin ng kaniyang 
kaluluwa ay hindi tumanggap ng masamang pagnanasa. 

11 Kaya't iniligtas siya ng Dios ng inyong mga ninuno sa lahat 
ng kasamaan at nakatagong kamatayan. 

12 Sapagka't kung ang pakikiapid ay hindi nananaig sa iyong 
pag-iisip, si Beliar ay hindi rin magdadaig sa inyo. 

13 Sapagka't masama ang mga babae, mga anak ko, at dahil 
wala silang kapangyarihan o lakas sa lalake, gumagamit sila 
ng mga panlilinlang sa pamamagitan ng panlabas na pang-akit, 
upang maakit nila siya sa kanilang sarili. 

14 At siya na hindi nila makukulam sa pamamagitan ng 
panlabas na mga pang-akit, siya ay kanilang dinaig sa 
pamamagitan ng daya. 

15 Sapagkat higit pa rito, hinggil sa kanila, sinabi sa akin ng 
anghel ng Panginoon, at itinuro sa akin, na ang mga babae ay 
dinaig ng espiritu ng pakikiapid nang higit kaysa sa mga lalaki, 
at sa kanilang puso ay nagbabalak sila laban sa mga lalaki, at 
sa pamamagitan ng kanilang paggayak ay dinadaya muna nila 
ang kanilang mga isipan, at sa pamamagitan ng sulyap ng 
mata ay nagtatanim ng lason, at pagkatapos ay sa 
pamamagitan ng nagawang gawa ay dinadala nila silang bihag. 
16 Sapagka't hindi maaaring pilitin ng babae ng hayag ang 
lalake, nguni't sa kaparaanan ng pokpok ay dinadaya niya siya. 
17 Magsitakas nga kayo, mga anak ko, sa pakikiapid, at 
utusan ninyo ang inyong mga asawa at ang inyong mga anak 
na babae, na huwag nilang palamutihan ang kanilang mga ulo 
at mga mukha upang dayain ang pag-iisip: sapagka't ang 
bawa't babae na gumagamit ng mga panlilinlang na ito ay 
nakalaan para sa walang hanggang kaparusahan. 

18 Sapagkat sa gayon ay naakit nila ang mga Bantay na nauna 
sa baha, sapagkat habang ang mga ito ay patuloy na 
minamasdan sila, sila ay nagnanasa sa kanila, at kanilang 
naisip ang gawa sa kanilang isipan, sapagkat binago nila ang 
kanilang sarili sa anyo ng mga tao, at nagpakita sa kanila 
noong kasama nila ang kanilang mga asawa. 


19 At ang mga babae na nagnanasa sa kanilang mga isipan 
ayon sa kanilang mga anyo, ay nagsilang ng mga higante, 
sapagkat ang mga Tagabantay ay nagpakita sa kanila na 
umaabot hanggang sa langit. 

20 Mag-ingat, kung gayon, sa pakikiapid, at kung nais mong 
maging dalisay sa isip, bantayan ang iyong mga pandama 
mula sa bawat babae. 

21 At utusan din ang mga babae na huwag makisama sa mga 
lalaki, upang sila rin ay maging dalisay sa pag-iisip. 

22 Sapagka't ang palagiang pagpupulong, bagaman ang 
masamang gawa ay hindi ginawa, ay sa kanila'y isang sakit na 
hindi magagamot, at sa atin ay isang pagkawasak ni Beliar at 
isang walang hanggang kadustaan. 

23 Sapagka't sa pakikiapid ay walang pagkaunawa o 
kabanalan man, at ang lahat ng paninibugho ay nananahan sa 
masamang pita nito. 

24 Kaya nga, kung gayon, sinasabi ko sa inyo, kayo ay 
maninibugho laban sa mga anak ni Levi, at hahanapin na 
madakila sa kanila, ngunit hindi ninyo magagawa. 

25 Sapagka't ipaghihiganti sila ng Dios, at kayo'y mamamatay 
sa pamamagitan ng masamang kamatayan. Sapagka't kay Levi 
ay ibinigay ng Dios ang kapangyarihan, at si Judah na kasama 
niya, at ako naman, at si Dan at si Joseph, upang kami'y 
maging mga pinuno. 

26 Kaya't iniuutos ko sa inyo na dinggin si Levi, sapagka't 
malalaman niya ang kautusan ng Panginoon, at magbibigay ng 
mga ordenansa para sa kahatulan, at maghahain para sa buong 
Israel hanggang sa katapusan ng mga panahon, gaya ng 
pinahirang mataas na saserdote, na siyang sinalita ng 
Panginoon. 

27 Isinasamo ko sa inyo sa pamamagitan ng Dios ng langit na 
gawin ninyo ang katotohanan sa bawa't isa sa kaniyang 
kapuwa, at pag-ibig sa bawa't isa sa kaniyang kapatid. 

28 At lumapit kayo kay Levi nang may pagpapakumbaba ng 
puso, upang kayo ay makatanggap ng pagpapala mula sa 
kanyang bibig. 

29 Sapagkat pagpapalain niya ang Israel at Judah, sapagkat 
siya ang pinili ng Panginoon na maging hari sa buong bansa. 
30 At yumukod sa harap ng kanyang mga binhi, sapagkat para 
sa atin ito ay mamamatay sa mga digmaang nakikita at hindi 
nakikita, at magiging kasama niyo ang isang walang hanggang 
hari. 

31 At namatay si Reuben, na ibinigay ang mga utos na ito sa 
kaniyang mga anak. At inilagay nila siya sa isang kabaong 
hanggang sa dinala nila siya mula sa Egipto, at inilibing siya 
sa Hebron sa yungib na kinaroroonan ng kaniyang ama. 


